PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS 
PINAPATNUBAYAN NG 
MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO 


ANG 
#b Kayan 


Taon XXXI Bilang 6 Hunyo 2001 


ilantad at labanan 

ang mga maka-imperyalista 

at anti-mamamayang patakaran 

at hakbangin ng reaksyunaryong 
rehimeng US-Macapagal-Arroyo 


igit na nalalantad ang 
reaksyunaryong katangian ng 
rehimeng US-Macapagal-Arroyo 


sa magkakasunod na maka- 
imperyalista at anti-mamamayang 
hakbanging ipinatupad nito sa loob lamang 
ng nakaraang dalawang buwan. Kabilang 
sa mga isinagawa ng rehimen sa utos 
ng International Monetary Fund at World 
Bank ang mga sumusunod: 


www.angbayan.org @ editors@angbayan.org 


Inilalathala ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


LAS 


SAVAN 


www.angbayan.org 


NILALAMAN 


Taon XXXI 
Blg. 6 
NMN” 2001 


1 EDITORYAL: Ilantad at labanan ang 
mga maka-imperyalistang patakaran 


at hakbangin ng rehimeng 
US-Macapagal-Arroyo 


dominasyon sa ekonomya 


Patuloy na pagkakamal ng 


kumpanya ng langis 


Power Reform Act: Higit na dayuhang 


Singil sa serbisyong tubig, tataas 


superganansya ng mga dambuhalng 


Pananalanta ng pasistang estado 


Mga ulat-koresponsal: (1) Tinuligsa, 
tumitinding militarisasyon sa Oriental 


Mindoro: (2) Makatarungan ang 
pagpaparusa kina Platon at Punzalan 


-- MGC 


mga mamamayan ng daigdig 


Mga balita ng pakikibaka 


PANAWAGAN 


Pagsuspinde ng GRP sa usapang 
pangkapayapaan, binatikos ng NDFP 


Col. Aguinaldo, pinarusahan ng BHB 
Pagtatatag ng liga sa pakikibaka ng 


Ang Lupong Patnugot ng Ang Bayan ay 
nag-aanyaya sa mga mambabasa na mag- 
ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan 
sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga 
komentaryo at mungkahi, mga balita o mga 
rebolusyonaryong karanasan na maaaring 


ilathala sa ating pahayagan. 


Maaaring makuha ang pinakahuling isyu ng 
Ang Bayan sa internet. Magtungo sa 


www.angbayan.org 
Tatanggap din ng mga liham sa 


editors@angbayan.org 


(1) Pagsasabatas nitong Hunyo 8 ng Power Reform Act. 
Itinatakda nito ang deregulasyon ng serbisyo sa kuryente 
at pagsasapribado ng National Power Corp. (NAPOCOR). 
Ipinatilalim nito ang serbisyo sa kuryente sa kontrol ng mga 
pribadong dayuhan at kumprador na kumpanya. Ang napakalaking 
utang at pagkalugi ng NAPOCOR, at ang malaking tutubuin 
ng mga pribadong kumpanya sa kuryente ay ipapapasan nito 
sa mamamayan sa anyo ng karagdagang buwis at papataas na 
singil sa kuryente. Ang itinatakda ng batas na 30-sentimo bawat 
kilowatt-hour na pagbaba ng singil sa kuryente ay maliit na 
pampalubag-loob na madali ring mababawi oras na malubos ang 
deregulasyon. 

(2) Pagpapahintulot na muling itaas ang presyo ng langis. 
Nagtaas ng presyo ang kartel sa petrolyo noong Mayo 25 at 
nagbabadya ang muling pagtataas ng presyo ng petrolyo. Sa 
pagsabing "hindi ako makikiusap sa mga kumpanya ng langis", 
tahasang sinuportahan ni Macapagal-Arroyo ang Oil Deregulation 
Law na nasa likod ng walang tigil na pagtataas sa presyo ng 
langis. 

(3) Pagpapahintulot na itaas ang singil sa tubig ng Maynilad 
Water Services. Ito ay upang bigyang-pagkakataon ang huli 
na makabawi sa malaking pagkakautang at makapagpalaki ng 
tubo. Pinalalabas na binawi ng Malakanyang ang Hunyo 9 
Memorandum of Cooperation na sumang-ayon sa biglaang pagta- 
taas sa singil ng Maynilad nang P5 bawat metro kubiko. Bunga 
ito ng matinding protesta ng mamamayan. Itutuloy pa rin ang 
pagpayag rito, pero gagawing unti-unti na lamang. 

(4) Pagsasapribado ng pamamahala sa pondo ng Social 
Security System (SSS). Dulot nito, ang pinaghihirapang impok 
ng mga manggagawa at empleyado para sa kanilang seguridad 
at kagalingan ay magsisilbing palabigasan na lamang ng mga 
bwitreng malaking kapitalistang dayuhan at lokal na mamamahala 
sa pondong ito. 

Ipinagpaliban ni Macapagal-Arroyo ang mga hakbanging ito 
noong eleksyon upang hindi itakwil ng mamamayan ang kanyang 
mga kandidato. Kagyat makaraan ang eleksyon, sunud-sunod 
nang isinagawa ng Malakanyang ang mga ito. 

Ang mga hakbanging ito ay tanda ng pagiging masugid na 
tagapagtaguyod ni Macapagal-Arroyo sa mga interes ng malalaking 
kapitalistang dayuhan at mga utos ng IMF-WB. Kung tutuusin, 
pawang pagpapatuloy lamang ang mga ito ng anti-mamamayang 
programang pang-ekonomya ng rehimeng US-Estrada at iba pang 
sinundan nilang rehimen. Alinsunod ang mga ito sa imperyalistang 
patakaran ng liberalisasyon, deregulasyon at pribatisasyon na 
ipinapataw ng IMF-WB sa mga neokolonya tulad ng Pilipinas. 
Ginamit na pamain ng IMF-WB ang ibinibiting pagpapautang 


Ang Bayan “ Hunyo 2001 


nila ng Asian Development Bank 
at ng Export-Import Bank of Japan 
ng halos isang bilyong dolyar. 
Desperado ang rehimen para sa 
utang na ito upang mapunan ang 
kasalatan sa pondo at ang patuloy 
na lumalaking depisit sa badyet ng 
gubyerno. 

Ang tindi ng krisis pang-eko- 
nomya na lumiligalig sa rehimen 
ang nagtulak dito na madaliin ang 
nasabing mga hakbangin. 

Ngunit lalo lamang palalalain 
ng mga ito ang krisis. Isinasakri- 
pisyo ng mga ito ang interes ng 
mamamayan. Sa kapinsalaan ng 
mamamayan, sobra-sobrang tubo 
ang kakamkamin ng malalaking 
dayuhan at lokal na kumpanyang 
makikinabang sa mga hakbanging 
ito. Namemeligro rin ang seguridad 
sa trabaho ng laksa-laksang mang- 
gagawa at empleyado sa mga isina- 
sapribadong ahensya ng gubyerno. 


IBAYONG TUMITINGKAD ANG MILITA- 
rismo at pagkapapet ng rehimeng 
US-Macapagal-Arroyo. Sa gabay 
ng imperyalistang amo nito, pina- 
kawalan ang mga pasistang tropa 
upang sugpuin ang paglaban ng 
mamamayan at hadlangan ang ma- 
bilis na lumalakas na rebolusyo- 
naryong kilusan. Libu-libong ma- 
mamayan ang binibiktima ng kon- 
tra-rebolusyonaryong digma ng 
rehimen. 

Kinakitaan ng malakas na 
tunguhing militarista ang rehimeng 
US-Macapagal-Arroyo sa kasalu- 
kuyan nitong kampanya laban sa 
Abu Sayyaf, nang pinalutang nito 
ang panukala ng pagdedeklara ng 
batas militar o state of emergency 
sa prubinsya ng Basilan (at maging 
sa mga kanugnog na isla) kung saan 
nagaganap ang mga sagupaan sa 


Ang Bayan * Hunyo 2001 


pagitan ng AFP at ng bandidong 
grupo. Tahasan ang paghikayat ng 
mga upisyal ng gubyerno at lider- 
militar ng mga bayarang impormer, 
pribadong hukbo at mga grupong 
vigilante. Walang pakundangan sa 
kapakanan ng masa ang lupit ng 
mga operasyong militar laban sa 
bandidong grupo. Palatandaan ang 
mga ito ng patuloy na pamamayani 
ng mga militarista sa loob ng 
rehimen at ng papalaking pagkiling 
ng rehimen sa solusyong militar. 

Kinakasangkapan ng rehimen 
ang popular na galit ng masa 
laban sa bandidong grupong Abu 
Sayyaf upang tangkaing ilusot ang 
mga militaristang patakaran at mga 
pasistang “espesyal na hakbanging 
ligal”. Kabilang dito ang lalong 
pagpaparami at pagpapalakas ng 
CAFGU at muling pagpapanukala 
ng sistemang National ID. Ang 
mga hakbanging ito ay itinutulak 
ng rehimen upang gamitin, hindi 
lamang sa pagsugpo sa kriminal na 
Abu Sayyaf, kundi laluna, laban 
sa rebolusyonaryong pakikibaka ng 
mamamayan. 


Ang kampanyang militar laban 
sa Abu Sayyaf ay ginagamit din 
upang engganyuhin at bigyang- 
katwiran ang panghihimasok ng 
gubyernong US. Mahigpit ang koor- 
dinasyon ng AFP at ng mga ahente 
ng Federal Bureau of Investigation 
sa mga operasyong inilulunsad sa 
Basilan. 

Walang pangingiming itinata- 
guyod ng rehimeng Macapagal- 
Arroyo ang neokolonyal na kata- 
yuan ng Pilipinas sa relasyon nito sa 
imperyalismong US. Aktibo nitong 
ipinatutupad ang mga di pantay na 
kasunduang nagpapatibay sa gani- 
tong relasyon, kabilang ang Mutual 


Defense Treaty at ang Visiting 
Forces Agreement. 

Sa ngalan ng "pagtutulungan", 
ginamit ng libu-libong tropang 
Amerikano ang Pilipinas bilang 
lunsaran ng kanilang dalawang 
magkasunod na malalaking pag- 
sasanay-militar - ang Balikatan 
2001 noong Mayo at CARAT 2001 
nitong Hunyo. 

Ang matinding pananalakay ng 
AFP at PNP sa mga larangang 
gerilya ng Bagong Hukbong Bayan 
ay nagbubunga ng maraming kaso 
ng paglabag sa mga karapatang- 
tao, pati na sa mga makataong 
alituntunin ng digma, sa iba't ibang 
bahagi ng bansa. 

Tampok ang malawakang ope- 
rasyon at pang-aabusong militar 
na isinasagawa ng AFP at PNP 
sa malaking bahagi ng Timog 
Katagalugan. Lalo ito sa Mindoro 
at mga kanugnog na lugar kagyat 
pagkatapos ng pagpapalaya ng 
Bagong Hukbong Bayan sa bihag 
ng digmang si Army Maj. Noel 
Buan. Gayundin sa Gitnang Luzon, 
kung saan naglunsad ang AFP ng 
mababangis na operasyong militar 
upang hawanin ang lugar para 
sa katiwasayan ng mga tropang 
US na kalahok sa nabanggit na 
mga pagsasanay-militar. Sa isang 
operasyong militar sa Tarlac, mina- 
saker ng AFP ang tatlong sibilyang 
pinaratangang mga Pulang mandi- 
rigma. 


ANG PAGLALANTAD NG  REHIMENG 
US-Macapagal-Arroyo sa sarili ay 
naghahatid ng isang mahalagang 
aral na dapat ipabatid sa mama- 
mayan: Walang pinag-iba ang kasa- 
lukuyang rehimen sa pagkapapet 
at pagka-reaksyunaryo. Wala sa 
pagsasalin-salin ng mga reak- » 


3 


Power Reform Act 


Nagbibigay-daan sa 
higit na dayuhang 


dominasyon 


sa ekonomya 


agsilbi si Gloria Macapa- 
gal-Arroyo bilang pangu- 
nahing instrumento sa 


pagsasabatas ng anti-mamama- 
yan at maka-imperyalistang 


RA 9136 o Power Reform i 
Z2 


Act. Para lamang maipasa ito7 
nagpatawag siya ng espesyal na 
sesyon sa bisperas ng pag- 


sasara ng ika-11 kongreso. Iti- ..-T 


nulak niya ito sa harap ng 
malawakang pagtutol ng iba't 
ibang sektor ng lipunan. Kaagad 
makaraang maipasa ng kongreso, 
nilagdaan ito ni Macapagal- 
Arroyo nitong Hunyo 8. 

Ang bagong batas ay nagde- 
deregula sa serbisyo sa kuryente 
at nagsasapribado sa National 
Power Corporation (NAPOCOR)-- 
ang ahensya ng gubyernong pangu- 
nahing may kontrol sa produksyon, 
transmisyon at distribusyon ng kur- 


yente. Itinaguyod ito ng rehimeng 
US-Macapagal-Arroyo alinsunod sa 
imperyalistang balangkas ng “glo- 
balisasyon” at “malayang kala- 
kalan” at sa dikta ng International 
Monetary Fund (IMF) . Inalis nito 
ang lahat ng nalalabing balakid sa 
pribado at dayuhang pagmamay-ari 
at kontrol sa serbisyo sa kuryente 


sa bansa. 
Lubusan nang isinuko ng rehi- 
meng US-Macapagal-Arroyo ang 
pambansang karapatan upang ang 
estratehikong industriya ng kur- 
yente ay makapagsilbi sa interes 
ng mamamayan at pambansang 
industriyalisasyon. Maging ang 
pormal na probisyon sa reaksyu- 
naryong konstitusyon na nagba- 


Se bawal sa pagbebenta sa mga 


dayuhan ng mga estratehikong 
industriya at public utilities gaya 
ng serbisyo sa kuryente ay isina- 
isantabi. 

Tanda ito ng masugid na pani- 
nilbihan ng rehimen sa interes 
ng malalaking dayuhan at lokal 
na kapitalista kontra sa interes 
ng mamamayan. Tanda rin ito ng 
desperasyon nitong makapangutang 
ng S950 milyon mula sa IME, World 
Bank, Asian Development Bank at 
Export-Import Bank of Japan. 


<4 syunaryo at papet na rehimen ang kalutasan 
ng malaon na nilang dinaranas na kahirapan at 
pagkaapi. Bagkus, ito'y nasa saligang pagbabagong 
panlipunan na makakamtan lamang sa pamamagitan 
ng rebolusyonaryong paglaban. 

Bilang kasalukuyang pangunahing tagapagtaguyod 
sa interes ng imperyalismo at ng lokal na mga 


4 


mapagsamantalang uri, nasa rehimen ngayon ang 
mabigat na pananagutan sa higit na kahirapan at 
kaapihang pinapasan ng mamamayan. Kaugnay nito, 
kailangang puspusan at tuluy-tuloy na ilantad at 
labanan ang mga maka-imperyalista, reaksyunaryo 
at anti-mamamayang katangian, mga patakaran at 
hakbangin ng rehimeng US-Macapagal-Arroyo. 


Ang Bayan “ Hunyo 2001 


Ang pribatisasyon ng Napocor ay 
magsisilbi pangunahin sa interes ng 
malalaking monopolyong kapita- 
listang dayuhan at kumprador na 
kontrolin ang industriya ng kuryente 
sa bansa. Kabilang sa mga intere- 
sado rito ang Electricite de France, 
California Electricity International, 
Power Corporation of Australia at 
United Kingdom National Power 


Plc. Sila lamang ang may kaka- 
yahang bumili nito. Kasabwat nila 
ang lokal na malalaking burges 
kumprador sa industriya ng kur- 
yente, tulad ng mga Lopez, Aboitiz 
at Gokongwei. 

Para sa mamamayan, wala itong 
idudulot kundi ang tuluy-tuloy nang 
pagtaas sa presyo ng kuryente at 
papabigat na pasanin sa kanilang 


SINGIL SA SERBISYONG TUBIG, TATAAS 


yang serbisyo ang ibubunga ng pribatisasyon ng public 


| Dan pagbaba kundi pagtaas ng presyo ng mga bata- 


utilities. Pinatutunayan ito ngayon ng karanasan sa 
Maynilad Water Services, ang pribadong kunsesyunaryo 
na nagseserbisyo sa kanlurang bahagi ng Metro Manila 
mula nang isapribado ang Metropolitan Waterworks and 
Sewerage System noong 1997 sa utos ng IMF. Ang Maynilad 
Water Services ay magkasosyong pagmamay-ari ng Benpres 
Holdings Corp. ng mga Lopez at ng Suez des Lyonnaise des 
Eaux, isang kumpanyang Pranses. 

Halos hindi pa natutuyo ang tintang ginamit ni Gloria 
Macapagal-Arroyo sa paglagda sa Power Reform Act nang 
pumasok sa isang Memorandum of Cooperation nitong Hunyo 9 
ang Malakanyang at ang Maynilad. Nilalaman ng memorandum 
na ito ang pagtataas nang P5 bawat metro kubiko sa singil sa 
serbisyong tubig. Katumbas ito ng 73% pagtaas sa batayang singilin 
sa tubig na P6.58 bawat metro kubiko. Ito na ang pangalawang 
pagtaas na hiniling ng Maynilad ngayong taon. Noong Enero ay 
nagtaas ito nang 45 sentimo bawat metro kubiko. 

Dahil sa inaning matitinding pagbatikos ng mamamayan sa 
hakbanging ito, pansamantalang binawi ng Malakanyang nitong 
Hunyo 13 ang pahintulot sa Maynilad para sa biglaang pagtaas ng 
singil sa tubig. Pahihintulutan pa rin ang pagtataas ngunit paunti- 
unti lamang upang umano'y makaiwas sa malakas na pagtutol ng 


mamamayan. 


Samantala, mariing tinututulan ng mga empleyado sa Maynilad 
ang plano ng maneydsment na kaltasan nang 10% ang sahod ng 
bawat manggagawa at superbisor at ang pagkansela sa kanilang 
vacation pay. Nagbanta ang Maynilad na patatalsikin ang mga 


tututol na empleyado. 


Ang Bayan * Hunyo 2001 


mga balikat. Ang deregulasyon ng 
serbisyo sa kuryente at pribati- 
sasyon ng Napocor ay nagsisilbi 
rin sa ibayo pang pagbubukas ng 
ekonomya sa kontrol at dominasyon 
ng mga dayuhan. 

Sa pagsasapribado ng Napocor, 
halos 8,000 manggagawa nito ang 
matatanggal sa trabaho. 

Upang ilako ito, ipinanganga- 
landakan ni Macapagal-Arroyo na 
ibababa ng Power Reform Act ang 
presyo ng kuryente nang 30 sentimo 
bawat kilowatt-hour sa loob ng 
tatlong taon. Sa katunayan, sa di 
nalalayo kundi man sa kagyat, 
babayaran pa rin ito---at mahigit pa 
nga rito---ng mga konsyumer at ng 
mamamayan sa iba't ibang paraan 
at anyo: 

Sa kabila ng pagsasapribado ng 
Napocor, ang mga utang nito na 
umaabot sa P900 bilyon ay patuloy 
na papasanin ng mamamayan. Sa 
kasalukuyan, $4.5 bilyon lamang 
ang halaga ng Napocor samantalang 
$6.7 bilyon ang utang nito. Bahagi 
lamang ng utang ng Napccor ang 
mapupunan sa pamamagitan ng 
pagbebenta nito. Dagdag dito ang 
halos P480 bilyong stranded con- 
tract costs ng Napocor. Ang 
stranded contract costs ay ang higit 
isang pisong kaibahan sa presyo 
ng kuryente ng Napocor sa presyo 
ng mga independyenteng pribadong 
prodyuser ng kuryente (IPP) na 
kakontrata ng Napocor. Sa aktwal, 
ang bayad para rito ay isang uri 
ng subsidyo na ibinibigay sa mga 
IPP upang matiyak ang kanilang 
tubo, kahit mas mataas ang kanilang 
gastos. Idinaragdag ang halaganig 
ito sa singil para sa bawat kilowatt- 
hour na ginagamit ng konsyumer. 
Sa kasalukuyan, direkta itong pina- 


pasan ng mga konsyumer sa 
pamamagitan ng purchased power 
adjustment (PPA o adyasment sa 
singil para sa kuryenteng binili 
mula sa mga IPP). 

Higit dito, magpapataw ang 
reaksyunaryong gubyerno ng pani- 
bagong buwis, ang “universal 
charge” sa lahat ng mga konsyumer 
ng kuryente upang bayaran hindi 
lamang ang mga utang at stranded 
contract costs ng Napocor kundi 
pati ng Meralco at iba pang “kwali- 
padong utility sa distribusyon sa 
“proseso ng pagpapatupad ng 
batas”. Bahagi rito ang P200 bil- 
yong utang ng Napocor na kunway 
inako ng gubyerno. Sa aktwal, 
ang pangungulekta ng gubyerno 
ng “universal charge” para sa mga 
IPP ay isang tipo ng subsidyo 
na ibinibigay upang matiyak ang 
kanilang tubo. 

Patuloy ding kikilalanin ng gub- 
yerno ang iba pang nilalaman ng 
mga maanomalyang kontrata sa 
pagitan ng Napocor at mga IPP mula 
pa sa panahon ng dating rehimeng 
Ramos hanggang sa kasalukuyan. 
Kabilang dito ang pagkokontrata 
ng gubyerno sa isang minimum na 
halaga at dami ng kuryente mula sa 
mga IPP. Karaniwa'y 70-90% ito ng 
kapasidad ng mga IPP. Diumano, 
ito'y para may reserba sakaling 
magkaroon uli ng mga malawakang 
brownout at para may nakahanda 
na rin para sa taunang paglaki 
ng pangangailangan sa kuryente. 
Karaniwa'y 11-38% lamang ng 
kanilang kapasidad ang kailangang 
gamitin ng mga IPP para sa pang- 
araw-araw na konsumo sa kuryente. 
Ipinapasa ng Napocor sa mga 
konsyumer ang singil para sa lahat 
ng ito. Kahit na hindi na 


nagpoprodyus ang mga IPP ng 
higit pa rito at hindi na ito 
napapasakamay ng mga konsyumer, 
at kahit na palyado, o palaging 
down o di makaandar ang kanilang 
mga planta, babayaran pa rin sila 
para sa kapasidad na kinontrata sa 
kanila. Sa gayon, sa sigurado at 
halos purong tubo lamang ng mga 
IPP mapupunta ang bayad para 
rito. Awtomatikong babayaran din 
ng Napocor at, muli, sisingilin sa 
mga konsyumer ang lahat ng iba 
pang dagdag sa gastos nila, gaya 
ng pagtaas ng presyo ng langis, 
pagtaas ng halaga ng dolyar, at iba 
pa. 

Hihigit pa ang tubong pipigain 
ng malalaking dayuhan at lokal 
na magmamay-ari ng serbisyo sa 
kuryente sa bansa, laluna't may 
probisyon sa batas para sa deregu- 
lasyon ng produksyon at transmis- 
yon ng kuryente. Binibigyang-laya 
sila ng batas upang magtakda ng 
singil para mga bahaging ito ng 
serbisyo sa kuryente. 

Nagbibigay din ang batas ng 
higit na kaluwagan sa pagmomono- 
polyo ng malalaking dayuhan at 
lokal na kumpanya sa serbisyo 
sa kuryente. Pinahihintulutan ang 
cross-ownership (tumatawid na 
pag-aari ng pare-parehong IPP sa 
magkakaibang aspeto ng serbisyo 
sa kuryente.-produksyon, trans- 
misyon, distribusyon), gaya ng 
ginagawa ngayon ng Meralco. 
Magsisilbing daan ito para tumagos 
at lumakas ang monopolyo ng 
mga Lopez at Aboitiz sa kabuuang 
serbisyo sa kuryente, at makibahagi 
rin sa monopolyo ang iba pang 
papasok na malalaking dayuhan at 
lokal na kumpanya. 

Ang Power Reform Act ay 


nagbibigay-kundisyon din para sa 
cross-ownership subsidy (subsidyo 
sa pamamagitan ng tumatawid na 
pag-aari). Sa gayon, ang anumang 
subsidyong ibinibigay o maaaring 
ibigay ng gubyerno sa tanging nire- 
regulang bahagi ng serbisyo sa 
kuryente (distribusyon), ay masa- 
samantala ng mga monopolyong 
nagmamay-ari kapwa ng aspetong 
distribusyon at mga naderegula 
nang aspeto (produksyon at trans- 
misyon). Sa gayon, mababalewala 
ang anumang batas sa regulasyon 
ng distribusyon ng kuryente. 

Ang Seksyon 28, na isiningit 
ni Sen. John Osmefa, ay para 
kunwa sa “demonopolisasyon” ng 
serbisyo sa kuryente. Diumano, sa 
pamamagitan ito ng pag-oobliga 
sa mga IPP na magbenta sa stock 
market ng mga sapi nila. Sa katu- 
nayan ang layunin lamang nito ay 
padaliin ang paglamon ng mala- 
laking monopolyo sa maliliit na 
IPP. 

Kontra sa isang tunay na prog- 
rama ng pambansang industriya- 
lisasyon ang deregulasyon at priba- 
tisasyon ng industriya ng kuryente, 
gayundin ang deregulasyon at pri- 
batisasyon ng iba pang estrate- 
hikong industriya at public util- 
ities, katulad ng sa langis at tubig. 
Ang public utilities ay kailangang 
ipailalim sa kontrol ng demok- 
ratikong estado upang sumulong 
ang bansa sa landas ng tunay na 
industriyalisasyon at kaunlarang 
pang-ekonomya. 

Sa kagyat, kailangang puspu- 
sang labanan ng mamamayan ang 
Power Reform Act at ang pagiging 
sunud-sunuran ng rehimeng US- 
Macapagal-Arroyo sa dikta ng 
imperyalismo. > 


Ang Bayan * Hunyo 2001 


Pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo 


Patuloy na pagkakamal 
ng superganansya 


ng mga dambuhalang 
kumpanya ng langis 


inalubong ng protesta ng mga 

militanteng organisasyon at mama- 

mayan ang abereyds na 42.25 
sentimong pagtaas sa presyo ng bawat 
litro ng langis noong huling linggo ng 
Mayo. Nagpiket sa tapat ng upisina ng 
Petron, Caltex at Shell sa Makatiangmga d 
militanteng organisasyong masa noong Ey 
Mayo 25 upang igiit ang pagrolbak ng £ 
presyo ng langis, ipahayag ang masahol 
na epekto nito sa kanilang kabuhayan at 
ilantad ang pagpapakatuta ng gubyerno 
sa mga imperyalista. Ang Petron, Caltex 


kumpanya ng langis sa Pilipinas. 


Bunga ng pinakahuling pagtaas 
ng presyo ng mga produktong 
petrolyo, tumaas din nang 5-10% 
ang presyo ng mga bilihin tulad ng 
bigas, asukal, mantika at iba pa. 

Upang makaagapay sa pagbulu- 
sok ng kanilang kabuhayan, iginigiit 
ng mga manggagawa at kawani 


Gayundin, hinihiling ng mga dray- 
ber ang pagtataas ng pamasahe. 
Subalit sa halip na tugunan ang 
kahilingan ng masang anakpawis, 
lalo pang binibigyang-laya ng rehi- 
meng Macapagal-Arroyo ang mga 
kumpanya ng langis. Bago matapos 
ang Hunyo, nakatakdang muling 


A 


itaas nang 90-96 sentimo bawat 
litro ang presyo ng gasolina. 


Ganid sa tubo 

Palasak na katwiran ng mga 
kumpanya ng langis na kailangan 
nilang magtaas ng presyo ng mga 
produktong petrolyo upang bawiin 
ang umano'y nalugi sa kanila » 


<4 Kinakailangang magpunyagi ang mga rebolus- 
yonaryo at progresibong pwersa upang ilantad ang 
pagkapapet ng rehimeng US-Macapagal-Arroyo. Kina- 
kailangang pakilusin ang mamamayan upang labanan 
ang lahat ng isasagawa pang hakbangin ng papet na 
rehimen na nagsisilbi sa interes ng imperyalismo at 
yumuyurak sa kapakanan ng mamamayan. 


Ang Bayan * Hunyo 2001 


Kaakibat nito, kinakailangang ipaglaban din ng 
mamamayan ang pagbabasura sa Foreign Investments 
Act, Mining Act, Retail Trade Law, Oil Deregulation 
Law, Bank Liberalization Law at iba pang batas at 
pakanang nagbibigay-laya sa malalaking dayuhang 
kapitalista na pagharian at kontrolin ang ekonomya ng 
Pilipinas at pahirapan ang mamamayang Pilipino. 


kC. PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Gi Sa ikalawang kwarto ng taon 


karapatang-tao mula nang maluklok ang rehimeng Macapagal- 


D bababa sa 30 ang naitalang kaso ng mga paglabag sa 


Arroyo hanggang ikatlong linggo ng Hunyo. Umabot na 
sa 54 ang nabibiktima ng walang-pakundangang pamamaril, mga 
arbitraryong pag-aresto at pagbimbin, mga pagdukot (forced disap- 
pearances), iligal na panghahalughog, harasment at koersyon. 


Inaasahang lalo pang darami 
ang mga kaso ng paglabag sa 
karapatang-tao at mga alituntunin 


National Housing Authority sa mga 
bahay sa Baryo Mandaragat, Balic- 
balic sa Smokey Mountain sa Ton- 


siyang pumaslang kay Cagayan 
Gov. Aguinaldo. Natagpuan umano 
ng mga pulis ang pang-estudyan- 
teng ID ni Robrigado sa pinag- 
taguan ng mga Pulang mandirig- 
mang nagparusa kay Aguinaldo. 
Ani Robrigado, 1999 pa nawala ang 
kanyang ID habang nakikipamuhay 
sa mga magsasaka sa Cagayan. 
HUNYO 10. Pagpapabaya ng mga 


sa digma bunga ng pag-uutos ni 
Macapagal-Arroyo ng malawakang 
opensibang militar laban sa rebolus- 
yonaryong kilusan. 

Ang sumusunod ang ilan pa 
sa mga naitalang paglabag sa mga 
karapatang-tao nitong ikalawang 
kwarto ng taon: 

HUNYO 19. Pagdemolis ng mga 
pulis at Demolition Team ng 


<4 noong mga nakaraang buwan. Ngunit inaamin mismo 
ng tatlong higanteng kumpanya ng langis na kumita 
sila ng P6.7 bilyon noong taong 2000. Ang Shell, na 
pinakamalaki sa tatlo, ay nagkamal ng P270 milyon. 

Noong Nobyembre 2000, ang pandaigdigang pre- 
syo ng langis ay may abereyds na $30.32 kada 
bariles. Noong Disyembre 2000, bumagsak ang pan- 
daigdigang presyo sa 521.65 kada bariles (o $8.67 
pagbaba). Subalit noong Enero lamang ibinaba ng 
tatlong higanteng kumpanya ang presyo ng langis 
nang 50 sentimo bawat litro lamang, sa bisa umano ng 
pakiusap ni Estrada sa kanila. 

Sa kabila nito ay nagkamal pa rin ng super- 
ganansya ang mga monopolyong kumpanya sa langis 
dahil bukod sa pagbaba ng presyo ng la- ngis sa 
pandaigdigang pamilihan noong Disyembre 2000, 
pansamantalang inalis ni Estrada ang 3% taripa na 
obligadong bayaran ng sinumang nag-aangkat ng 
mga produktong petrolyo. 


8 


do. Hinaras, binugbog at 

pinagkukulong ng mga 

nandemolis ang mga resi- 

denteng nanlaban. Tina- 

ngay pa ng mga nandemolis 

ang mga damit, salapi at iba 

pang ari-arian ng mga residente. 
HUNYO 15. Pagparatang ng puli- 

sya kay Felix Robrigado, isang 

dating estudyante sa UP, bilang 


tropa ng 22nd IB sa mga 
labi ni Ma. Graciella “Ka 
Sisa” Miranda, isang Pu- 
lang mandirigma, sa Sityo 
Tugawe, Barangay Bololo, 
Guinobatan, Albay. Mata- 
pos paslangin ang gerilya sa isang 
opensibang militar, iniwan na 
lamang ng mga sundalo ang kan- 
yang bangkay upang mabulok sa 


Pagtatanggol sa pagsasamantala 

Pansamantalang pinigilan ang pagtaas ng presyo 
ng langis mula Pebrero hanggang matapos ang elek 
syon noong Mayo 14 sa layuning suportahan ang 
pagsisikap ng bagong rehimen at naghaharing sistema 
na makapagkonsolida matapos dumanas ang huli ng 
kombulsyon noong Enero. Ngayong may inabot nang 
isang antas ng konsolidasyon ang bagong rehimen, 
todo na ang pagtataguyod ni Macapagal-Arroyo sa 
batas sa deregulasyon na sumusuhay sa malalaking 
kumpanya ng langis na walang rendang magtaas ng 
presyo ng kanilang produkto. Pipigain nila nang husto 
ang dugo at pawis ng sambayanang Pilipino magkamal 
lamang sila ng dambuhalang tubo. 

Kung paanong walang renda ang mga kum- 
panyang ito sa pagtaas ng presyo ng kanilang pro- 
dukto na ibayong nagpapahirap sa sambayanan, siya 
rin dapat ang determinasyon ng mamamayan sa 
paglaban. 


Ang Bayan “ Hunyo 2001 


Co PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


ww 
dili 
Ka 


= 


lugar na pinagkubkuban sa mga 
kasama. 

UNANG LINGGO NG HUNYO. Pagpa- 
pataw ng curfew ng mga pwersa 
ng 24th IB sa mga residente ng 
Barangay Nabuklod, Floridablanca, 
Pampanga na bahagi ng pinag- 
lulunsaran ng pagsasanay- 
militar na CARAT 2001 
ng pinagsamang mga tro- 
pang Amerikano at AFP; 
panliligalig sa komunidad 
ng mga Aeta na tinitirhan ng 
may 400 pamilya sa pamamagitan 
ng paggala ng mga sundalo sa mga 
komunidad at pag-usisa sa mga 
pangalan at hanapbuhay ng mga tao 
sa bawat bahay. 

MAYO 29. Pagpapalikas sa mahi- 
git 800 pamilya sa walong magka- 
karatig na mga barangay sa Malita, 
Davao del Sur sa ngalan ng pagtugis 
sa mga umatake sa Pearl Farm 
Beach Resort sa isla ng Samal; 
pagsosona ng mga tropa ng 25th IB 
sa mga baryo sa baybay-dagat ng 
Malita, Davao del Sur at walang- 
katwirang pagbabawal sa mamama- 
yan dito na maglabas-masok sa 
lugar. Sapilitan pang pinapila ng 
mga sundalo ang kalalakihan sa 
magkakatabing baryo. Dalawang 
lalaking nakabonet ang inutusan ng 
mga sundalong piliin mula sa mga 
ito kung sino ang umatake sa Pearl 
Farm. 

MAYO 28. Pagmasaker ng mga 
sundalo ng 69th IB at Tarlac PNP 
sa tatlong sibilyan sa isang pakiki- 
sagupa sa BHB. Ang mga sibilyan 
ay nakilalang sina Marcelino dela 


Ang Bayan * Hunyo 2001 


Cruz, isang Aeta na pastor ng 
United Methodist Church; at Remy 
Rueda Rivera at Adelaida Cabiao, 
mga magsasaka ng Sityo Baag, 
Barangay San Pedro, San Jose, 
Tarlac. Dinakip din sina Jun-Jun 
Morales, edad 18; Gerardo Blanco, 
17; at Melanie dela Cruz, 17 at 
apat na buwang buntis na asawa 
ni Marcelino. Ilan sa mga nasawi 
ay may tama ng bala sa 
ulo. Ayon sa mga nakasaksi, 
ang mga bangkay ay pinag- 
kakaladkad at pinagbabali- 
bag ng mga berdugo sa 
pinaglulanang helikopter. 

MAYO 10. Pagsalbeyds kay Vir- 
gilio Alcantara, kapatid ni Tirso “Ka 
Bart” Alcantara na tagapagsalita ng 
Melito Glor Command ng Timog 
Katagalugan, sa Barangay Binan, 
Pagsanjan, Laguna 

MAYO 5-6. Malawakang pagsona, 
pagreyd, iligal na pag-aresto 
at paghahasik ng lagim ng 
mga elemento ng Philippine 
Army, Philippine Marines 
at SWAT ng PNP sa mga 
maralitang komunidad sa 
Maynila, Malabon, Navotas at Calo- 
ocan City na pinaghihinalaang tira- 
han ng mga lider ng pwersang 
maka-Estrada. Ilampung residente 
ang inaresto. Sa Barangay Tangos, 
Dagat-Dagatan, Caloocan City, nalu- 
nod noong Mayo 5 ang apat-na- 
taong gulang na si John Gabriel 
Damasco nang tumalon ito sa ilog 
kasama ng kalalakihang umiwas sa 
mga nagreyd na pulis. 

MAYO 3. Maramihang iligal na 
pag-aresto ng mga kagawad ng 
militar at pulisya sa mga lalaking 
kabataang residente ng Barangay 


101 at 105 o “Happyland”. Isa itong 
temporaryong settlement site para 
sa mga dating taga-Smokey Moun- 
tain sa Tondo, Maynila. Pinaghubad 
sila bago sapilitang pinasakay sa 
pito hanggang 10 siksbay. 

ABRIL 30. Pagpatay ng armadong 
kalalakihan sa reeleksyunistang si 
Konsehal Peter Dangiwan ng Bayan 
Muna bandang umaga sa Barangay 
Tawang, Balbalan, Kalinga. Si 
Dangiwan ay kilalang tagapag- 
tanggol ng mga karapatang-tao 
at tagapagtaguyod ng interes ng 
mamamayan. Tutol siya sa pagpa- 
sok ng mga dayuhang korporasyon 
sa pagmimina at sa presensya ng 
mga sundalo ng AFP. Isinulong din 
niya ang pagbuwag sa CAFGU sa 
Balbalan. 

ABRIL 26-MAYO 7. Pagbomba, pag- 
pataw ng food blockade, pangha- 
haras, pagbabanta, pagnakaw at 
pagwasak sa ari-arian ng 
mga Banwaon na nakatira 
sa Barangay Balit, San 
Luis, Agusan del Sur. Gina- 
wa ito kaugnay ng malawa- 
kang operasyong militar na 
inilunsad ng mahigit 300 tropa ng 
62nd, 36th, 28th at 20th IB sa ilalim 
ng Task Force Diamond. 

Tatlong sibilyan ang namatay 
at lima ang nasugatan sa pambo- 
bomba. Di bababa sa apat na bata 
ang kinailangang ipagamot dahil sa 
shock. Pinaulanan ang barangay ng 
45 bala ng 105 mm howitzer, 10 
bala ng 90 RR at 24 bala ng 81 mm 
mortar. 

Isang sakahan ang nawasak, tat- 
long bahay ang nasunog at dala- 
wang bomba ang sumabog malapit 
sa isang eskwelahan. 


Tinuligsa, tumitinding 
militarisasyon 
sa Oriental Mindoro 


ANG MAMAMAYAN SA ORIENTAL MINDORO, LALUNA ANG MASANG MAGSA- 
saka, ay kasalukuyang nililigalig at sinasalanta ng matinding mili- 
tarisasyon sa ilalim ng rehimeng US-Macapagal-Arroyo. 


Mula unang linggo nitong 
Mayo, dumagsa at nag-operasyon 
sa Mindoro ang may tatlong 
batalyon ng Philippine Army (kabi- 
lang ang Scout Rangers) at PNP 
Special Forces, dagdag sa mga 
dati nang mga pwersa ng kaaway 
na nakapakat dito. Layunin ng 
kanilang mga operasyong militar 
na halukayin ang kanayunan at 
tugisin ang mga pwersa ng Bagong 
Hukbong Bayan. Ngunit walang 


Puerto Galera 


0 b3 Calapan 
i S 


Di 


ORIENTAL 


il OCCIDENTAL 
MINDORO 


f Operasyong 
militar 


4 Detatsment 
ng AFP/PNP 


10 


MINDORO $a f 


ibang napipinsala sa mga operas- 
yong ito kundi ang masang magsa- 
saka at minorya sa prubinsya. 
Kaugnay nito, naglabas ng 
pahayag noong Mayo 25 ang Lucio 
De Guzman Command (LDGC) ng 
Bagong Hukbong Bayan sa Oriental 
Mindoro. Tinuligsa ng LDGC ang 
matinding militarisasyon sa isla 
at nanawagan sa mamamayan na 
magpakatatag at itaas ang antas 
ng paglaban sa harap ng ganitong 
hamon. 
Ayon sa LDGC, 
“Nababahala na 
ang naghaharing 


ss Asp Uri sa mga 

a f 
y sa pa munting 
o : tagumpay 
ng rebo- 
Š lusyo- 
nar- 

Q 

Bongabong a y osn 8 
kilusan na 


nakamit nitong nakara- 
ang buwan sa larangan ng 
pulitika at militar na nagre- 
sulta sa paglawak at pag- 
lalim ng baseng masa ng 
rebolusyon.” Reaksyon din 
ito ng kaaway sa nailunsad 


na mga taktikal na opensiba ng 
BHB, pagparusa ng kilusan kina 
Ret. Maj. Cesar Platon at Rep. 
Marcial Punzalan Jr., at pagpapa- 
tupad ng patakarang maningil ng 
access fee mula sa mga reak- 
syunaryong kandidato nitong naka- 
raang eleksyon. Kagyat pagkatapos 
ng eleksyon noong Mayo 14, iniutos 
ni Macapagal-Arroyo ang pagpapa- 
igting ng mga opensibang militar 
sa mga larangang gerilya kung 
saan naganap ang naturang mga 
rebolusyonaryong hakbangin. 

Idinagdag pa ng LDGC na 
bukod rito, gustong makabawi ng 
AFP at PNP sa kahihiyang dinanas 
nila sa pagkakabihag kay Army 
Maj. Noel Buan nang matagal na 
panahon at sa maayos na pagpa- 
palaya sa kanya batay sa makataong 
kadahilanan. 

Nakatutok sa Mindoro ang 
Habol Tamaraw o Campaign Plan 
01-2001 ng Southern Luzon Com- 
mand (SOLCOM). Ekstensyon ito 
sa Mindoro ng Oplan Makabayan 
sa Timog Katagalugan. Mula Mayo 
7, idinagdag sa mga sandatahang 
pwersa ng kaaway sa Mindoro ang 
dalawang batalyon ng Army (16? 
IB at 74” IB), dalawang kumpanya 
ng Scout Rangers (2™ at 18" SRC) 
at isang kumpanya ng Special 
Forces (6* SFC). Bukod sa mga 
operasyong kombat, nagsasagawa 
rin ang mga ito ng mga operasyong 
paniktik at nagdudulot ng malawa- 
kang mga paglabag sa mga kara- 
patang-tao. 

Mataas ang kumpyansa ng 
LDGC na mabibigo ng hukbong 
bayan at rebolusyonaryong masa 
ang matitinding operasyong militar 
ngayon sa Oriental Mindoro. Ibi- 
natay ito ng kumand sa pagbigo b 


Ang Bayan “ Hunyo 2001 


U Mga Ulat 


SYORËSPONSAL 


kina Mayor Platon at Rep. Punzalan 
— Melito Glor Command 


BINAYBAY SA MAGKASUNOD NA PAHAYAG NG MELITO GLOR COMMAND 
(MGC) na ipinaabot sa AB kamakailan ang mga dahilan sa likod ng 
paggawad ng rebolusyonaryong hustisya kina Mayor Cesar Platon 
ng Tanauan, Batangas noong Mayo 7 at Rep. Marcial Punzalan ng 


Quezon noong Mayo 12. 


Anang MGC, ikinagalak ng 
mamamayan ang pagpaparusa kina 
Platon at Punzalan sapagkat ang 
mga ito ang “pinakasagadsagaring 
kontra-rebolusyonaryo sa hanay ng 
naghaharing uri na naging simbolo 
ng pang-aapi at kontra-rebolusyo- 


naryong paniniil.” Ang pagpapa- 
rusang ito ay babala sa naghaharing 
uri na “hindi na nila magagawa 
nang walang taning ang paniniil at 
pagsasamantala sa masang anak- 
pawis nang hindi tinatamasa ang 
haplit ng rebolusyonaryong hus- 


tisya.” 

Sumusunod ang mga inihanay 
ng MGC bilang batayan ng pagpa- 
parusa kay Mayor Cesar Platon: 

l. Pagiging aktibong kontra- 
rebolusyonaryo at anti-mamama- 
yang alkalde ng Tanauan; pagtugis 
sa mga lider at organisador ng 
hayag na demokratikong kilusang 
masa; 

2. Pagkandili at pakikinabang 
sa malalaking sindikato sa carnap- 
ping, hijacking ng mga container 


4 ng mgarebolusyonaryong pwersa sa mga malakihang 
operasyong militar at sikolohikal mula 1987 hanggang 
2000 (Oplan Saliksik I @ II, Enero-Marso 1988, Oplan 
Upland Linis, Oktubre 1988: PNP Experiment, 1991-92: 
at iba pang kasunod na malakihang operasyong militar 
at sikolohikal noong 1999-2000 sa pangunguna ng Task 
Force Mindoro at Task Force Seagull). 

Anang LDGC, sobra ngayong nababanat ang mga 
sandatahang pwersa ng kaaway at nagigipit na rin sila 
sa rekurso habang masyadong nagkokonsentra sila sa 
ilang lugar. “Sa pagkonsentra ng kanilang operasyong 
militar sa Romanbul (Roxas-Mansalay-Bulalacao — 
AB) na posibleng ilunsad nila bago lumakas ang ulan 
ng Hunyo, tiyak na luluwag ang ibang bayan at kana- 
yunan ng prubinsya para sa ating pagpapalawak ng 
baseng masa at sa mga piling aksyong militar ng 
ating Hukbong Bayan.” Lumalaking disbentahe para 
sa mga kaaway ang patuloy na pagnipis ng pakat 
nila sa ilang lugar. “Kahit sa mga lugar na kanilang 
kinokonsentrahan ng operasyong militar, may mga 
pagkakataon ding makakabira tayo sa napapahiwalay 


Ang Bayan * Hunyo 2001 


at mahinang bahagi ng kaaway.” Sa kabilang banda, 
kabisado ng BHB ang tereyn sa kanayunan. 

Higit sa lahat, nakasandig ang tiwala ng LDGC 
sa matibay na suporta ng mamamayan, “dahil nasa 
ating panig ang makatarungan at makataong batayan 
ng paglaban ng inaapi at pinagsasamantalahang uri 
upang mabago nang lubusan ang kanilang kalagayan 
at ang buong lipunan.” 

Sa pagsisikap ng reaksyunaryong hukbo na gawin 
ang lahat upang mawasak ang mahigpit na ugnayan 
sa pagitan ng masa at BHB, anang LDGC, hindi sila 
nangingiming pinsalain ang pinagsasamantalahan at 
aping mamamayan. Sasalantain ng mga pasistang tropa 
ang kanilang kabuhayan, bubulabugin ang kanilang 
pamumuhay sa komunidad at yuyurakan ang kanilang 
mga karapatan. 

Sa harap ng mga ito, nanawagan ang LDGC sa 
mamamayan ng prubinsya na manindigan at mag- 
pakatatag. Pinaghanda ng LDGC ang mamamayan 
upang harapin ang panibagong direktiba ng rehimeng 
Macapagal-Arroyo na lipulin ang BHB. 


11 


van, gunrunning at droga; 


3. Pagpatay, panggigipit at 
pananakot sa mga katunggali sa 
lupa at pangangamkam ng lupa sa 
Tanauan, paggamit ng pwersa ng 
sandata para lutasin ang sigalutan sa 
kanyang mga katunggaling personal 
o pampulitika. 

4. Pinakahuling kasalanan niya 
ang pagbitag at pagpapahuli sa sugo 
ng MGC na kakausap sana sa kanya 
kaugnay sa eleksyon. 

Ayon sa MGC, hindi humantong 
sa reaksyunaryong korte ang mga 


demoralisa at pagpapasuko sa mga 
pwersang gerilya: 

2. Pagsamantala at pakikina- 
bang sa kontra-rebolusyonaryong 
opensiba sa propaganda ni Mabi- 
langan sa ilalim ng rehimeng Ramos 
para pabanguhin ang sarili sa 
publiko at linlangin ang mamama- 
yan, para sa sariling pampulitikang 
interes: 

3. Pagpondo sa Kanayunan 
Foundation, Inc. (KFI), isang huwad 
na kilusang kooperatibang pinamu- 
nuan ni Mabilangan para sa kontra- 
insureksyon at pasipikasyon, na 
nanabotahe sa mga larangang ge- 
rilya sa Quezon at Batangas. 


Tinuligsa ng MGC ang paggamit ng 
rehimeng Macapagal-Arroyo sa mga 
naturang pagpaparusa bilang katwiran sa 
paglulunsad ng mga opensibang militar 
laban sa rebolusyonaryong kilusan. 


kasong pagpatay ni Platon sapagkat 
namayani sa kanyang mga inagrab- 
yado ang takot. “Sa hukumang 
bayan ng rebolusyonaryong gub- 
yerno nakasumpong ng lakas ng 
loob ang mga inagrabyado ni Platon 
na magsampa ng demanda at humi- 
ngi ng katarungan,” dagdag ng 
MGC. 

Ang sumusunod naman ang 
ilang ihinanay ng MGC bilang 
batayan ng pagpaparusa kay Rep. 
Marcial Punzalan: 

1. Pagkandili sa mga kontra- 
rebolusyonaryong aktibidad ng tak- 
sil na si Leopoldo “Hector” Mabila- 
ngan para hatiin, intrigahin at 
sulsulan ang malawakang pagde- 


12 


Bandang 1995, sinuspinde ng 
MGC ang pagpapatupad ng paru- 
sang kamatayan kay Punzalan. Ito'y 
matapos manahimik ang huli sapul 
nang parusahan ng rebolusyo- 
naryong kilusan si Mabilangan, 
manyutralisa ang KFI at maram- 
daman niya ang muling paglakas 
ng armadong kilusan sa Timog 
Katagalugan. Ihinarap lamang ng 
MGC kay Punzalan ang kanyang 
mga pagkakasala at binalaan siya 
tungkol sa mga ito. 

Subalit nitong 1998 at 1999, 
muling aktibong nakikoro si Pun- 
zalan sa pakanang psy-ops ng reak- 
syunaryong AFP. Tinangka niyang 
intrigahin at siraan si Kasamang 


Gregorio “Ka Roger” Rosal at ang 
mga lider ng kilusan sa rehiyon 
sa pamamagitan ng mga paratang 
na diumano'y mayroon silang mga 
nakatagong yaman at marangyang 
namumuhay. Namayagpag si Pun- 
zalan sa pagbibigay ng mga pana- 
yam sa radyo at mga nangungunang 
dyaryo. 

Bunga ng mga ito, tinapos na ng 
MGC ang mahabang panahon ng 
pagbibigay-pagkakataon kay Pun- 
zalan na talikuran ang mga kontra- 
rebolusyonaryong aktibidad. 

Tinuligsa ng MGC ang paggamit 
ng rehimeng Macapagal-Arroyo sa 
mga naturang pagpaparusa bilang 
katwiran sa paglulunsad ng mga 
opensibang militar laban sa rebolus- 
yonaryong kilusan. Sinabi ng MGC 
na ni saglit, hindi naman tumigil 
sa paglulunsad ng mga kontra- 
rebolusyonaryong opensibang mili- 
tar ang AFP at PNP sa Timog 
Katagalugan at sa buong kapuluan 
kahit nang mapatalsik si Estrada. 
Ito'y sa kabila ng muling pagbubu- 
kas ng usapang pangkapayapaan 
at diumano'y pagsasaisantabi ni 
Macapagal-Arroyo sa patakarang 
todo-digma ni Estrada. 

Ayon pa sa MGC, “Sing-aga pa 
ng Mayo 3 (ilang araw bago ang 
pagpaparusa ng BHB kina Platon 
at Punzalan - AB), nakakuha ang 
MGC ng kopya ng confidential 
presidential instruction mula kay 
Macapagal-Arroyo at DND Sec. 
Angelo Reyes na nag-aatas para 
sa intensipikasyon ng mga operas- 
yong militar para mapalakas ang 
pusisyon ng GRP sa negosasyong 
pangkapayapaan sa NDFP” at pag- 
kaitan ang NDFP ng pagkakaton 
na magamit ang usapan para 
makapagpalakas. 


Ang Bayan “ Hunyo 2001 


Pagsuspinde ng GRP sa usapang 
pangkapayapaan, binatikos ng NDFP 


SINUSPINDE NG GRP NITONG HUNYO 14 ANG PAKIKIPAG-USAP NITO 
sa NDFP bilang protesta diumano sa pagpaparusa ng BHB sa 
pusakal na pasista at kontra-rebolusyonaryong si dating Col. 
Rodolfo Aguinaldo (tingnan ang kaugnay na balita sa p. 14). 
Sa pamamagitan ng magkahiwalay na mga pahayag nina Luis 
Jalandoni (tagapangulo ng NDFP panel) at Jose Ma. Sison (punong 
pampulitikang konsultant ng NDFP), mariing binatikos ng NDFP 
ang makaisang-panig at di rasonableng hakbangin ng GRP. 


Sinabi ni Jalandoni na ang 
pagsuspinde ng GRP sa usapang 
pangkapayapaan sa ngalan ng 
manonortyur na si Aguinaldo ay 
isang gahiganteng kabalintunaan. 
Si Aguinaldo ay nasa talaan ng 
Amnesty International bilang isang 
nangungunang manonortyur sa Pili- 
pinas. 

Idiniin ni Jalandoni na ang 
paggigiit ng NDFP sa implemen- 
tasyon ng CARHRIHL ay naka- 
batay mismo sa “kahiya-hiyang 
kawalang-kakayahan o pagtanggi 
ng GRP na parusahan o sagkaan ang 
mga tauhan nitong lumalabag sa 
mga karapatang-tao at internasyunal 
na makataong batas”. Ang GRP, ani 
Jalandoni, ay nabigo o tumangging 
gawaran ng katarungan ang halos 
10,000 biktima ng diktadurang 
Marcos na nanalo sa isinampa 
nilang kaso sa US federal court sa 
Hawaii. “Sa kaso ni Aguinaldo, ang 
daan-daang biktima ng kanyang 
sadistikong kahayupan ay naghintay 
nang halos 30 taon bago matugunan 
ang kanilang mga hinaing.” 

Sinabi ni Jalandoni na sa kabila 
ng pagkakaroon ng katayuang sibil- 
yan ni Aguinaldo nitong huling 


Ang Bayan * Hunyo 2001 


mga taon, nagpatuloy ito sa mga 
gawaing militar. “Namayagpag siya 
habang lulan ng mga armored 
personnel carrier, nagrekrut ng 
mga elemento sa 
notoryus na para- 
militar na CAFGU 
at ginamit ang mga 
ito bilang sariling 
pribadong hukbo. 
Nagpatuloy siya sa 
gawaing paniktik. 
Bukod rito, sang- 
kot siya sa iligal 
na droga, pagbi- 
bigay-proteksyon 
sa mga iligal na 
magtotroso at isa 
siyang kinatataku- 
tang political warlord”. 

Kaugnay nito, sinabi ni Sison 
sa kanyang pahayag na ang ginawa 
ng negotiating panel ng GRP ay 
naglalatag ng katwiran para sa pag- 
wawasak sa buong pakikipagnego- 
sasyong pangkapayapaan sa NDFP. 

Ani Sison, “kung iniisip ng 
GRP na ang pagtatanghal nito sa 
berdugo at manonortyur na si Agui- 
naldo bilang isang martir at santo 
ay mabuting dahilan para itigil ang 


Dahil sa irespon- 
sableng hakbanging 
ito ng negotiating 
panel ng GRP, sinabi 
ni Sison na “handa 
ang NDFP na itigil ang 
pakikipagnegosasyon 
sa GRP hanggang 
matapos ang pag- 
hahari ng pangkating 
Macapagal-Arroyo.” 


pag-uusap, ano ang makapipigil sa 
NDFP na igiit muna ang katarungan 
para sa mga naging biktima ni 
Aguinaldo at para sa napakaraming 
iba pang biktimang naging desa- 
paresido, mga tinortyur at pinas- 
lang, mga biktima ng arson at 
sapilitang pagpapalikas sa ilalim 
ng iba't ibang rehimen ng GRP 
bago ito pumasok sa negosasyong 
pangkapayapaan?” 

Kung magdedeklara ng tig- 
iisang araw man lamang na pagsus- 
pinde ang NDFP 
para sa bawat isa 
sa daan-libong ka- 
taong nilabag ang 
karapatan sa ilalim 
ng rehimeng Mar- 
cos hanggang sa 
rehimeng Macapa- 
gal-Arroyo, aniya, 
walang magaganap 
na usapang pangka- 
payapaan kahit 
malaon nang lipas 
ang paghahari ni 
Macapagal-Arroyo. 

Dahil sa iresponsableng hakba- 
nging ito ng negotiating panel ng 
GRP, sinabi ni Sison na “handa 
ang NDFP na itigil ang pakikipag- 


negosasyon sa GRP hanggang 
matapos ang paghahari ng 
pangkating Macapagal-Arroyo.” 


Idiniin niya na ang sosyo-ekono- 
miko at pampulitikang krisis ng 
naghaharing sistema ay napaka- 
paborable para sa pagsusulong ng 
digmang bayan para sa pam- B 


13 


“Bwitre ng Cagayan’ 


Col. Aguinaldo, pinarusahan ng BHB 


GINAWARAN NG REBOLUSYONARYONG HUSTISYA NITONG HUNYO 12 sı 
dating Col. Rodolfo Aguinaldo sa tapat ng mismong tirahan niya sa 
Tuguegarao City. Si Aguinaldo, na kilalang nangungunang mano- 
nortyur sa bansa at tinaguriang “bwitre ng Cagayan” dahil sa 
pagiging pusakal na pasista at kontra-rebolusyonaryo, ay pina- 
rusahan ng isang tim mula sa Fortunato Camus Command (FCC) ng 


BHB-Cagayan. 


Sa pahayag nito, sinabi ng FCC 
na malaon nang humihiyaw ng hus- 
tisya ang mga naging biktima ni 
Aguinaldo. Pinarusahan siya dahil 
sa kanyang mahabang listahan ng 
mga krimen laban sa mamamayan at 
rebolusyonaryong kilusan, kabilang 
na ang pagsalbeyds, pagtortyur at 
pang-aabuso sa mga nadarakip na 
kadre at aktibista, panggagahasa sa 
mga asawa at kamag-anak na babae 
ng pinaghihinalaang mga Pulang 
mandirigma, sapilitang pagpapa- 
likas, maramihang pang-aaresto at 
pananakot sa mga tagasuporta ng 
rebolusyonaryong kilusan. Sangkot 
din siya sa ismagling ng iligal na 
droga, troso at tao at sa terorismo at 
pandaraya sa eleksyon. 

Nakarekord ang maraming 
karumal-dumal na kasalanan ni 
Aguinaldo sa mga publikasyon ng 
Amnesty International, Task Force 
Detainees (TFD), SELDA, sa isang 
class suit na isinampa ng mga 


<4 bansang kalayaan at demokrasya. 

Samantalang sinuportahan ng mga militarista ang 
suspensyon ng pag-uusap, binatikos ito ng mga prog- 
resibong pwersa at lahat ng mga interesado sa pagkamit 
ng kapayapaan. Ang pag-uwi ng negotiating panel ng 
GRP noong Hunyo 16 ay sinalubong ng mga aksyong 


14 


bilanggong pulitikal laban sa kanila 
ng yumaong Gen. Fabian Ver at iba 
pang pinuno ng AFP noong 1985, 
sa isa pang class suit ipinanalo 
ng SELDA sa Hawaii laban sa 
diktadurang Marcos, at sa marami 
pang ibang dokumento. Sa isang 
ulat ng TFD noong 1980, inilarawan 
si Aguinaldo bilang “isang masugid 
at sistematikong manonortyur” at 
“kilalang-kilala na ang kanyang 
mga sesyon ng hibang na pag- 
tortyur... ay nag-iwan ng mga per- 
manenteng pinsala sa maraming 
detenido”. Anang Catholic Bishop's 
Conference of the Philippines 
(CBCP), ang pagpatay kay Agui- 
naldo ay “isang komentaryo sa 
kabiguan ng sistema ng hustisya”. 
Ayon sa pangulo ng CPCB na 
si Arsobispo Orlando Quevedo ng 
Cotabato, di kailan man sineryoso 
ng administrasyon nina Aquino 
at Ramos ang pag-uusig sa mga 
opisyal ng militar na inakusahan 


ng mga paglabag sa karapatang- 
tao. At ito ang dahilan kung bakit 
ang BHB ang siyang inaasahan ng 
mamamayan para igawad ang mga 
kaparusahang bigong naipapatupad 
ng reaksyunaryong sistema ng 
hustisya sa bansa. 

Si Aguinaldo ay myembro ng 
Philippine Military Academy Class 
"72. Sa unang mga taon ng batas 
militar, kabilang siya sa pusakal 
na 5th Constabulary Security Unit. 
Naging PC provincial commander 
siya ng Cagayan noong unang 
bahagi ng dekada 1980. Bilang 
provincial commander, nagpatupad 
siya ng serye ng mga mapanupil na 
kampanyang militar, kabilang ang 
“Oplan North Star”. Kasama rin 
siya sa mga naglunsad ng kudeta 
laban sa rehimeng Aquino noong 
1987 at 1989. 

Sa bisa ng malawakang tero- 
rismo at pandaraya, naging guber- 
nador siya ng Cagayan mula 1988 
hanggang 1998, at kongresista ng 
ikatlong distrito ng prubinsya mula 
1998 hanggang natalo siya sa 
eleksyon noong Mayo 14. Tampok 
sa kanyang panunungkulan bilang 
gubernador at kongresista ang mga 
kaso ng pangungurakot na isinampa 
sa kanya. 


protesta sa Ninoy Aquino International Airport. 


Sa harap ng mga pagbatikos na ito, binawi ng GRP 
kinabukasan ang pagsuspinde sa pag-uusap. Ayon kay 
Silvestre Bello III, pinuno ng negotiating panel ng 
GRP, “ini-recess” lamang nila nang dalawang buwan 
ang pag-uusap at itutuloy ito sa Agosto. 


Ang Bayan “ Hunyo 2001 


Hudyat sa pag-iibayo ng pandaigdigang pakikibaka 


Pandaigdigang liga sa pakikibaka 
ng mga mamamayan, itinatag 


ISINILANG NA ANG LIGA PARA SA 
pakikibaka ng mga mamamayan 
ng daigdig laban sa halimaw na 
imperyalismo. 

Noong Mayo 25-27, inilunsad 
ang unang asembliya ng Interna- 
tional League of Peoples” Struggle 
(Internasyunal na Liga sa Pakiki- 
baka ng mga Mamamayan o ang 
Liga) sa Zutphen, The Netherlands. 

Ang Liga ay magsisilbi bilang 
isang malawak na pandaigdigang 
anti-imperyalista at demokratikong 
pangmasang pormasyon. Dala-dala 
nito ang anti-imperyalista at demok- 
ratikong linya. Nagsisikap itong big- 
kisin ang isang malawak na pandaig- 
digang nagkakaisang prente 
upang imulat, organisahin at paki- 
lusin ang daan-daang milyong ma- 
mamayan ng daigdig sa pakikibaka 
para sa demokrasya at panlipunang 


kalayaan laban sa imperyalismo at 
reaksyon. 

Ayon sa komunike ng Liga 
tungkol sa okasyon, “ito ay isang 
makasaysayang sandali para sa 
lahat ng mga progresibong pwersa 
sa buong mundo, na nakikibaka 
para sa pambansang kasarinlan, de- 
mokrasya at panli- 
punang kalayaan 


Ang Liga ay dinaluhan ng 336 dele- 
gadong kumakatawan sa 232 organi- 
sasyon mula sa 40 bansa: Afghan- 
istan, Argentina, Australia, Austria, Bang- 
ladesh, Belgium, Benin, Brazil, Burma, 
Canada, Congo, Dominican Republic, Ecua- 


dor, England, France, Germany, Greece, 
India, Indonesia, Iran, Italy, Japan, Luxem- 
bourg, Malaysia, Mexico, Nepal, Nether- 
lands, New Zealand, Niger, Norway, Pakis- 
tan, Peru, Philippines, Scotland, South 
Korea, Spain, Switzerland, Thailand, Turkey 
at USA. 


Ang Bayan “ Hunyo 2001 


laban sa imperya- 
lismo at reaksyon.” 

Ang idinaos na 
asembliya ay dina- 
luhan ng 336 mang- 
gagawa, magsasaka, 
kinatawan ng iba't 
ibang mga pam- 
bansang minorya, 
kababaihan, kaba- 
taan, mga propes- 
yunal at represen- 
tante ng iba pang 
sektor. Kinatawan 


nila ang 232 organisasyong masa 
mula sa 40 bansa sa daigdig. Tina- 
lakay sa asembliya at niratipika ang 
tsarter at mga resolusyon hinggil sa 
mga adhikain ng Liga. Naghalal din 
ng mga kagawad sa mga komiteng 
tagapagkoordina at pangkalahatang 
kalihiman nito. Ang internasyunal 
na asembliya ang pinakamataas na 
organo ng Liga. 


ANG ASIMB LIYA AY BINIK SAN NI 
Kasamang Jose Maria “Joema” 
Sison, tagapangulo ng International 
Initiative Committee (IIC). Iniulat 
niya ang mga paghahandang ginawa 
ng IIC para sa unang pangkalaha- 
tang asembliya ng Liga. 

Sa pagbaybay sa istorikong 
pinagmulan ng Liga, inilahad ni 
Ka Joema na ito “ay humahalaw 
ng inspirasyon sa mga anti-imper- 
yalista at demokratikong pakikiba- 
kang masa na sumibol mula pa 


15 


noong ika-20 siglo.” Ang kasalu- 
kuyang lakas ng Liga ay halaw 
sa mga anti-imperyalistang kilos- 
protesta nitong mga nakaraang taon, 
gaya ng sa Manila (APEC, 1996), 
Vancouver (APEC, 1997), Seattle 
(WTO, 1999), Washington (IMF- 
World Bank, 2000), (Okinawa 
(“Group of 7”, 2000) at Prague 
(World Bank, 2000). 
Binigyang-diin ni Ka Joema 
ang kabuluhan ng Liga sa panahong 
hinahambalos ng imperyalismo ang 
mamamayan sa anyo ng papatin- 
ding kahirapan, kagutuman, kagulu- 
han at kawalang-katarungan. Aniya, 
“tinutugunan ng Liga ang mahigpit 
na pangangailangan ng malawak na 
masa ng mamamayan na likhain 
ang isang pandaigdigang pwersang 
pampakilos sa pakikibaka para sa 
pambansang kasarinlan, demok- 


Pinagtibay ng Liga na 
kibaka ito para sa 
adhikain: 


1. Pambansang pagpapalaya, 
demokrasya at panlipunang kala- 
yaan laban sa imperyalismo at 
lahat ng reaksyon 

2. Sosyo-ekonomikong pag- 
unlad para sa mga inaapi at pinag- 
sasamantalahang mga bansa at 
panlipunang pagkakapantay-pan- 
tay para sa lahat ng masang anak- 
pawis 

3. Karapatang-tao sa lara- 
ngang sibil, pampulitika, pang- 
ekonomya, panlipunan atpangkul- 
tura laban sa karahasan ng estado, 
pambansang pang-aapi, maka- 
uring pagsasamantala, pang- 
aaping pangkasarian, pasismo, 


16 


rasya at panlipunang kalayaan.” 


PINAGTIBAY NG LIGA ANG PAGPAPA- 
laganap, pagtataguyod at pagpa- 
paunlad ng mga anti-imperyalista 
at demokratikong pakikibaka ng 
mga mamamayan sa mundo. Panata 
ng Liga na ilantad at labanan ang 
pananalanta ng imperyalismo at 
reaksyon sa pamamagitan ng mga 
papet na estado, mga multinasyunal, 
mga imperyalistang ahensya gaya 
ng IMF, WB at WTO, at mga 
alyansang militar gaya ng NATO at 
US-Japan Security Council. 

Upang epektibong maikoordina 
ang lahat ng ganitong mga paki- 
kibaka ng mamamayan, binigyang- 
diin ang pagpapanatili ng Liga 
sa katangian nitong malawak at 
pangmasa. Hindi ito paiilalim sa 
anumang pampulitikang partido, 


maninindigan at maki- 
sumusunod na mga 


sistemang caste (tradisyunal na 
makauring istruktura sa India at 
ilang karatig-bansa — AB), rasis- 
mo at relihiyosong panatisismo 

4. Makatarungang kapayapa- 
an at pakikibaka sa mga gerang 
kontra-rebolusyonaryo at agres- 
yon at laban sa mga sandatang 
nukleyar, biolohikal at kemikal, 
mga missile at iba pang sandata 
ng henosidyo at walang pagtata- 
nging malawakang pagwasak. 

5. Pagtataguyod sa mga kara- 
patang pang-unyon at demok- 
ratiko ng uring manggagawa, 
pagpapaunlad ng mga kundisyon 
sa sahod at pamumuhay laban 


relihiyon o estado at tatamasa ang 
lahat ng kalahok na organisasyon 
ng pantay na karapatan. 
Nagsagawa ng 15 workshop 
kung saan nagpalitan ang mga 
delegado ng mga karanasan, impor- 
masyon, ideya at panukala. Binuo 
rito ang 18 adhikaing itataguyod 
ng Liga. Bumuo rin sila ng mga 
resolusyon kaugnay ng mga adhika- 
ing ito. Nilalaman ng mga ito 
ang hangarin ng mamamayan ng 
daigdig na humulagpos mula sa 
imperyalismo, na siyang tinukoy na 
ugat ng napakasaklaw at malalim na 
kahirapang gumagapos sa kanila. 


KIKILOS ANG LIGA UPANG PALAGA- 
napin ang kaisahan sa mga isyung 
kinakaharap ng mga anti-imper- 
yalista at demokratikong kilusan. 
Tungo rito, sisikapin ng Liga na 


sa lahat ng anyo ng papatinding 
pagsasamantala, at pangwawa- 
sak sa mga organisasyon ng uring 
manggagawa habang isinusulong 
nila ang kanilang istorikong 
misyon ng paglaban para sa 
panlipunang pagpapalaya. 

6. Repormang agraryo at 
karapatan ng mga magbubukid 
at mangingisda laban sa pyudal, 
malapyudal at kapitalistang pag- 
sasamantala at pang-aapi 

7. Pagpapalaya sa kababaihan 
at karapatan laban sa lahat ng 
anyo ng pangkasariang diskri- 
minasyon, pagsasamantala at 
karahasan 

8. Karapatan ng kabataan sa 
edukasyon at trabaho 

9. Karapatan ng mga bata 
laban sa pagpapatrabaho, » 


Ang Bayan “ Hunyo 2001 


mapagbuklod ang mamamayan ng 
mundo sa pagsasagawa ng mga 
kongkretong hakbangin, at makamit 
ang pagkakaisa, kooperasyon at 
koordinasyon sa pagsusulong ng 
mga pakikibakang anti-imperyalista 
at demokratiko. Magsasagawa ito 
ng mga pananaliksik, paglalathala, 
kumperensya, seminar at aksyong 
pampulitika at panlipunan. Maki- 


kipagtulungan ito sa pinakamara- 
ming posibleng grupo o indibidwal 
tungo sa pagsasakatuparan ng mga 
adhikain ng Liga. 

Bukas ang Liga sa paglahok ng 
anumang organisasyon na handang 
magtaguyod sa mga adhikain nito. 


INIHALAL ANG 35 KATAONG BUBUO NG 
unang International Coordinating 


<4 pang-aabuso at iba pang anyo ng pagsasamantala sa kanila 
10. Karapatan ng mga katutubo, pambansang minorya 

at nasyunalidad sa pagpapasya-sa-sarili at dekolonisasyon 

laban sa diskriminasyon, rasismo at pambansang pang-aapi ng 


imperyalismo at reaksyon 


11. Karapatan ng mga guro, mananaliksik at iba pang tauhan 
sa edukasyon at pagbaka sa mga ideya at pananaliksik na naka- 


tuon laban sa mamamayan 


12. Karapatan ng mamamayan sa pagkalingang pangkalu- 
sugan at mga karapatan ng mga manggagawang pangkalusugan 

13. Agham at teknolohiya para sa mamamayan at pag-unlad, 
proteksyon ng kalikasan laban sa pandarambong at polusyon at 
pagsira sa mga pundasyon ng buhay ng tao, karapatan sa ligtas 
at malusog na pagkain at tubig at oposisyon sa manipulasyon ng 
genetic technology para sa imperyalistang tubo 

14. Sining at kultura at malayang daloy ng impormasyon 
sa serbisyo para sa mamamayan at karapatan ng mga alagad 
ng sining at panitikan, peryodista at iba pang manggagawa sa 
kultura at laban sa imperyalista at reaksyunaryong propaganda at 


pang-aapi 


15. Katarungan at indemnipikasyon sa mga biktima ng iligal 
na pag-aresto at detensyon (laluna ng mga bilanggong pulitikal), 
paglabag sa karampatang proseso, tortyur, ekstra-hudisyal na 
pagpatay, malawakang pagpapalikas, at iba pang lansakang anyo 


ng paglabag sa karapatang-tao 


16. Karapatan at kapakanan ng mga walang tahanan, mga 
sapilitang napalikas at mga migranteng manggagawang pinalikas 
ng imperyalismo at mga lokal na reaksyunaryo 

17. Karapatan ng matatanda sa dignidad at katiwasayan sa 


pamumuhay 


18. Karapatan ng mga bakla, lesbyana, bisexual at nagpabago 
ng kasarian laban sa diskriminasyon, pagiging sarado at pagka- 
muhi sa anumang kakaiba sa kinagisnan (xenophobia). 


Ang Bayan * Hunyo 2001 


Committee (ICC o Internasyunal 
na Komiteng Tagapagkoordina). Sa 
pagitan ng mga internasyunal na 
asembliya, ang ICC ang magsi- 
silbing pinakamataas na organo. 
Ikokoordina nito ang mga kores- 
ponsal, pulong, tulungan at sama- 
samang pagkilos ng mga orga- 
nisasyong kalahok sa Liga. Nahalal 
dito sina Ka Crispin Beltran ng 
Kilusang Mayo Uno, Liza Masa ng 
GABRIELA at Rafael Mariano ng 
Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. 
Inihalal naman ng ICC sa Inter- 
national Coordinating Group (ICG 
o Internasyunal na Grupong Taga- 
pagkoordina) sina Crispin Beltran 
ng Pilipinas bilang tagapangulo, 
sina Memik Horoz ng Turkey, An 
Leaerts ng Belgium at Bernardo 
Ranferi ng Mexico bilang mga 
pangalawang tagapangulo, Arman 
Riazi ng Iran bilang pangkalahatang 
kalihim, sina Cherry Clemente ng 
Pilipinas at Jim Balikwisha ng 
Congo bilang mga pangalawang 
kalihim, Danny Claes ng Belgium 
bilang ingat-yaman, at Irene Fer- 
nandez ng Malaysia bilang awditor. 
Kinilala ang naging papel ni Ka Jose 
Maria Sison bilang tagapangulo ng 
International Initiative Committee 
at inanyayahan siyang magsilbing 
tagapayo ng Liga. 


HUMIGIT-KUMULANG 30 ORGANISAS- 
yong masa mula sa Pilipinas ang 
dumalo sa asembliya. Ang masigla 
at mabungang partisipasyon dito ng 
mga nakikibakang organisasyong 
Pilipino, katulad rin ng mga mula sa 
ibang bansa, ay ambag sa walang- 
kamatayang diwa ng pakikipagkaisa 
at determinasyon ng mamamayan 
ng daigdig na makibaka hanggang 
sa magapi ang imperyalismo. 


17 


z MGA BALITA NG PAKIKIBAKA 


1 SUNDALO PATAY, 
3 SUGATAN SA AMBUS 
SA COMPOSTELA VALLEY 


ISANG sundalo mula sa 60?” IB 
ng Philippine Army ang napatay 
sa ambus na inilunsad ng mga 
Pulang mandirigma sa Barangay 
Casoon, Monkayo, Compostela 
Valley nitong Hunyo 20. Dalawa 
pang sundalo at isang elemento ng 
CAFGU ang nasugatan sa pana- 
nambang. Nagsasagawa ng com- 
bat patrol ang mga pwersa ng 
kaaway nang sila ay ambusin. 


PWERSA NG PNP 
TINAMBANGAN SA MINDORO 


DALAWANG pulis ang napatay 
at isa ang malubhang nasugatan sa 
ambus ng BHB nitong Hunyo 13 
sa Paluan, Occidental Mindoro. 
Ang mga pulis ay kabilang sa 
408P Provincial Mobile Goup na 
nakabase sa Mamburao at aktibo 
sa mga kontra-rebolusyonaryong 
operasyon. 

Bago nito, isang pulis din ang 
napatay at dalawa ang sugatan 
sa isa pang ambus na inilunsad 
ng BHB sa bayan ng Calintaan 
sa kaparehong prubinsya noong 
Mayo 13. 


18 


AMBUS SA TROPA NG AFP, INILUNSAD SA MT. PROVINCE 


APAT na sundalo mula sa 22nd 
Special Forces Coy ang napatay at 
isa ang nasugatan nang ambusin 
sila ng mga mandirigma ng Bagong 
Hukbong Bayan sa ilalim ng Leon- 


ardo Pacsi Command. Ang pana- 
nambang ay inilunsad nang 7:30 ng 
umaga nitong Hunyo 13 sa Lake 
Danum, sa hangganan ng Sagada at 
Besao, Mt. Province. 


MGA SUNDALO NG U.S. AT PHILIPPINE NAVY, 
DINISARMAHAN NG BHB 


DINISARMAHAN ng mga Pu- 
lang mandirigma ang limang ele- 
mento ng US Navy at apat na 
sundalo ng Philippine Navy nitong 
Hunyo 5 sa may paanan ng Mt. 
Pinatubo sa Barangay Sapang 
Bato, Angeles City, Pampanga. 
Dalawang ripleng M16 at isang 
43 ang nasamsam ng BHB sa 
naturang pagdidisarma. 
Naglalakad pababa ng Mt. 
Pinatubo ang naturang mga sun- 
dalo nang harangin ng mga Pulang 
mandirigma. Isang upisyal na Ame- 
rikano, si Lt. JG (Junior Grade) 
Scott Allan Washburn ang tumalilis 
at nagtago nang marinig ang warn- 


ing shots na pinawalan ng mga 
gerilya. Dalawang araw siyang pa- 
gala-gala sa kabundukan ng Pina- 
tubo bago siya nakaugnay sa kan- 
yang mga kasamahan. 

Ang naturang mga elemento 
ng US at Philippine Navy ay 
pawang mga kalahok sa CARAT 
(Cooperation Afloat Readiness and 
Training) 2001. Isa ito sa mga 
magkasanib na pagsasanay-militar 
ng mga sandatahang pwersa ng 
Pilipinas at US ngayong taon, 
bilang bahagi ng pagpapatupad ng 
Visiting Forces Agreement (VFA). 
Sinimulan itong idaos sa Clark 
Field, Pampanga nitong Hunyo 1. 


NAGPAPATRULYANG PULIS TINAMBANGAN SA ALBAY 


DALAWANG pulis ang napatay at 
isa ang nasugatan nang tambangan 
sila ng mga Pulang mandirigma 
sa ilalim ng Santos Binamera 
Command (SBC) sa Barangay 
Pawa, Manito, Albay noong Mayo 
30. Nasamsam ng mga gerilya 
ang mga baril at iba pang gamit- 
militar ng kaaway. Ang mga pulis 


ay lulan ng kanilang patrol car 
nang sila'y ambusin. 

Ayon sa pahayag ng SBC 
nitong Hunyo 7, ang pagtambang 
sa mga naturang elemento ng 
PNP ay bahagi ng tuluy-tuloy 
na pagpapaigting ng BHB ng 
mga taktikal na opensiba sa 
Kabikulan. 


Ang Bayan “ Hunyo 2001 


z MGA BALITA NG PAKIKIBAKA 


2 CAFGU PATAY 
SA ISNAYPING SA NEGROS 


DALAWANG elemento ng CAFGU 
ang napatay nang isnaypin ng mga 
Pulang mandirigma ang kanilang 
detatsment sa Barangay Sikatuna, 
Isabela, Negros Occidental. Ang 
isnayping ay isinagawa bandang 
alas-7 ng gabi nitong Hunyo 21. 
Sinamantala ng BHB ang pagka- 
kaabala ng mga CAFGU sa pano- 
nood ng drama sa telebisyon. 


IMPORMER NG PNP, 
PINARUSAHAN SA CEBU 


PINARUSAHAN ng Vicente Pada- 
yao Command ng BHB-Cebu si 
Valentin Berenguel sa bayan ng 
Tabuelan sa nasabing prubinsya 
nitong Hunyo 6. Kaagad na nagla- 
bas ng pahayag ang VPC matapos 
parusahan ng kamatayan si Beren- 
guel. Ayon dito, pinarusahan si Be- 
renguel dahil sa matagal na niyang 
pagpapagamit sa PNP sa mga kon- 
tra-rebolusyonaryong kampanya. 

Anang VPC, si Berenguel ay 
napatunayang isang bayarang 
espiya ng PNP laban sa mga 
rebolusyonaryong pwersa. Naging 
aktibo siya sa pagpapasuko sa 
mga mandirigma at mga kasapi ng 
rebolusyonaryong organisasyong 
masa. Marami na rin siyang ipina- 
hamak na mga kasama. 


Ang Bayan * Hunyo 2001 


MILITARISASYON, NILABANAN; REPORMANG AGRARYO, 
ISINIGAW NG MGA MAGASASAKA 


INUMPISAHAN nitong Hunyo 6 ng daan-daang magsasaka sa 
pangunguna ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at Pambansang 
Samahan ng mga Mamamalakaya ang tatlong-araw na vigil sa 
tulay ng Mendiola. Itinaon nila ang serye ng mga aksyong masa 
sa darating na ika-13 anibersaryo ng Comprehensive Agrarian 
Reform Law o CARL. Anila, hanggang ngayon ay biktima ang 
mga magsasaka ng walang-habas na mga operasyong militar at ng 
kawalan ng tunay na reporma sa lupa. 

Lumahok din sa vigil ang Kalipunan ng mga Samahang 
Magsasaka sa Timog Katagalugan (Kasama-TK) na naglunsad 
naman ng “Dalawang Linggo ng Protesta Laban sa Militarisasyon 
at Para sa Reprormang Agraryo” simula noong Mayo 28. 

Nanawagan ang mga magbubukid sa rehimeng Macapagal- 
Arroyo na itigil na ang mga operasyong militar sa Mindoro 
at mga karatig-prubinsya na nagiging sanhi ng paglikas nila 
sa kanilang mga bukid, huwag idamay ang mga sibilyan at 
magsasaka sa todo-digmang inilulunsad sa Mindanao, bigyang- 
pansin ang mga paglabag ng militar at pulisya sa mga karapatang- 
tao; at ipatupad na ang tunay na repormang agraryo at itigil ang 
malawakang pagpapalit-gamit sa lupa. 

Ipinetisyon din ng mga magbubukid noong unang linggo ng 
Hunyo ang pagpapatalsik kay AFP chief of staff Gen. Diomedio 
Villanueva at Defense Sec. Angelo Reyes dahil sa pagpapasimuno 
nila ng militarisasyon sa kanayunan. 

Binalaan ng mga magsasaka ang rehimeng Macapagal- 
Arroyo na patatalsikin din nila ito kagaya kay Estrada, kung hindi 
nito pakikinggan ang mga hinaing ng mamamayan kabilang ang 
karaingan nilang mga magbubukid. 

Kaugnay din nito, 500 magbubukid na kabilang sa Task Force 
Mapalad ng Bukidnon ang nagpiket sa harap ng Department 
of Agrarian Reform (DAR) sa Quezon City noong Mayo 29. 
Ipinanawagan nila ang pagpapatalsik kay DAR Sec. Hernani 
Braganza. Ayon sa mga nagpiket, wala pang aksyong ginagawa si 
Braganza upang ganap na tugunan ang hinaing ng mga magsasaka 
para sa tunay na repormang agraryo. 


19 


z MGA BALITA NG PAKIKIBAKA 


ALYANSANG PLUNDER 
WATCH, BINUO 


BINUO noong Mayo 29 ng mga 
organisasyon at indibidwal na 
lumahok sa Edsa II ang Plunder 
Watch. Magsisilbi itong bantay sa 
napipintong paglilitis sa pinatalsik 
na pangulong Joseph Estrada at sa 
mga kasapakat niya. 

Sa kanilang pahayag ng pag- 
kakaisa, nangako ang Plunder 
Watch na tututol ito sa anumang 
pagtatangka ng mga pwersang 
maka-Estrada at mga oportu- 
nistang pulitiko na baligtarin ang 
mga tagumpay ng People Power II. 
Anila, ang Plunder Watch ay isang 
nagpapatuloy na kilusan para sa 
katotohanan at katarungan. Nila- 
layon nitong makatulong sa pagti- 
tiyak na magiging makatarungan 
at mabilis ang paglilitis ng mga 
kasong pandarambong laban kay 
Estrada at mga alipures niya. 

Dumalo sa pagtatatag ng 
Plunder Watch ang mga kinata- 
wan mula sa Kadamay, Kairos 
Philippines, Bagong Alyansang 
Makabayan, Bayan Muna, NCCP, 
August Twenty One Movement, 
League of Concerned Profession- 
als at Catholic Bishops Confer- 
ence of the Philippines. 


20 


SI Atty. Romeo Capulong, legal 
consultant ng NDFP, ay nahalal 
bilang isa sa 27 ad litem o pang- 
haliling hukom ng International 
Criminal Tribunal for Yugoslavia 
(ICTY). Ang ICTY ay binuo ng 
United Nations noong 1993 upang 
litisin ang mga responsable sa 
malalalang paglabag sa internas- 
yunal na makataong batas sa naka- 
raang gera sa Yugoslavia. Gaga- 
napin ang paglilitis sa The Hague, 
The Netherlands. 

Nakuha ni Capulong ang pa- 
ngatlong pinakamataas na boto 
(141 sa kabuuang 171) sa mga 
nominado bilang ad litem na 
hukom ng ICTY. Batay dito, 
pangatlo siya sa mga papalit saka- 
ling hindi makaganap ang alinman 


ATTY. CAPULONG, NAHALAL SA INTERNASYUNAL NA HUKUMAN 


sa 14 permanenteng hukom ng 
hukuman. 

Si Capulong ay punong abu- 
gado rin ng Public Interest Law 
Center, isang samahan ng mga abu- 
gadong nagtataguyod at libreng 
nagtatanggol sa interes ng mga 
naaapi. Isa rin siya sa mga naging 
pribadong tagausig sa naudlot na 
impeachment trial at nagpapatuloy 
sa ganito ring kapasidad sa kasa- 
lukuyang paglilitis sa dating pangu- 
long Estrada at mga kasapakat 
niya. 

Ang pagkakahalal kay Capu- 
long sa ICTY ay may malaking 
maitutulong sa pagganap niya bi- 
lang legal consultant ng NDFP, 
laluna kaugnay ng pagsubaybay sa 
pagpapatupad ng CARHRIHL. 


EU SUMMIT, SINALUBONG NG PROTESTA 


KINUMPRONTA at binatikos ng 
malalaking protestang masa ang 
2001 European Union (EU) Sum- 
mit na ginanap nitong Hunyo 
14-16 sa Gothenburg, Sweden. Ang 
kilos protesta ay katulad ng iba 
pang malawakang mga aksyong 
masang inilunsad laban sa World 
Trade Organization, Asia Pacific 
Economic Cooperation at iba pang 
organisasyong nagtataguyod sa 
imperyalistang “globalisasyon”. 
Mahigit 20,000 demonstrador 
ang dumagsa at nagrali sa Gothen- 
burg sa panahon ng summit. Nitong 


Hunyo 15, sinalakay, pinaputukan 
at pinagbabatuta ng mga pulis ang 
isang hanay ng mga demonstrador. 
Mga 500-600 ang inaresto at daan- 
daan pa ang nasaktan sa dispersal. 
Tatlo sa 70 sugatan na dinala sa 
ospital ang may tama ng bala at isa 
sa kanila ang malubha. 

Ang EU Summit ay dinaluhan 
ng mga kinatawan ng 15 nangu- 
ngunang imperyalistang bansa ng 
European Union. Tampok sa kani- 
lang adyenda ang pagpapalawak 
ng EU sa Eastern Europe at sa mga 
bansa ng Mediterranean. 


Ang Bayan “ Hunyo 2001 


